AYAN 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXV Blg. 19 
Oktubre 7, 2004 
www. philippinerevolution.org 


Paiigtingin ng Bagong Hukbong Bayan 
ang mga armadong opensiba 


tugon ng BHB sa mahigpit na 
kahilingan ng mamamayan na 
parusahan ang rehimeng Arroyo. 

Mismong ang rehi- 
meng US-Arroyo 
ang nagtutulak 
PEN sa mamamayan 
# sa landas ng re- 
bolusyon. Walang 
hangganan ang pag- 
papakatuta nito sa 
imperyalismong US. 
Masugid nitong ipina- 
tutupad ang pinaka- 
masasahol na pata- 
karan ng libe- 
ralisasyon, 
pribatisa- 
syon at 
deregu- 
Y lasyon. 


Bayan (BHB) ang paparaming 

mga armadong opensiba laban 
sa rehimeng US-Arroyo. Ito ang 
sagot ng BHB sa panawagan ng 
Komite Sentral na paigtingin ang 
armadong rebolusyon bilang tu- 
gon sa walang kapantay na kri- 
sis na kinasasad- À 
lakan ngayon 
ng bansa. 
Ito 
ang 


Jes ng Bagong Hukbong 


LA 
N N 


Arturo Tabara, pusakal 
na kriminal at kontra- 
rebolusyonaryo 

PAHINA 3 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


katambal ng 


Dahas at panlilinlang, 


pagmimina sa Samar 
PAHINA 5 


Kasabwat ito ng malalaking 
dayuhang korporasyon na tuluy- 
tuloy na pumipiga ng supertubo 
mula sa naghihirap na mama- 
mayan. Inilalantad nito ang sari- 
ling baho at kabulukan sa walang 
tigil na girian sa kanilang hanay at 
serye ng nabubunyag na mga 
anomalya at kurakutan. Hangal ni- 
tong sinusuportahan ang imperya- 
listang agresyon at bukambibig ni- 
to ang litanyang “gera kontra- 
terorismo” ng US upang bigyang- 
katwiran ang pasistang pananala- 
kay nito sa mamamayan at im- 
bitahin ang panghihimasok ng US 
sa bansa. 

Tiyak ang paglakas ng kilusang 
masa ng mamamayang wala nang 
masusulingan kundi ang kumilos 
at lumaban. Yayanigin nito sa 
kaibuturan ang dati nang mabu- 
way na paghahari ng rehimeng US- 
Arroyo. Kasabay nito, maglulunsad 
ng paparami, papatindi at mas 
madalas na mga taktikal na 
opensiba ang BHB bilang suporta 


s sa paghihiwalay at pagpapabagsak 


ng rehimen. 
Palalawakin at paiigtingin nito 
ang pakikidigmang gerilya upang 


NN abutin ang mas maraming distrito 
yo 


Pagbabayaran ni Bush 
ang gera sa Iraq 


PAHINA 9 


at munisipalidad, batakin ang 
armadong pwersa ng kaaway sa 
mas maraming bahagi ng bansa 
at pahinain ang kapit nito sa 
mga estratehikong larangang 


gerilya na kinokonsentrahan 
ngayon ng AFP. 

Makailang beses nang napa- 
tunayan ang epektibidad ng 
kombinasyon ng malalaking de- 
monstrasyon at paglakas ng mga 
armadong opensiba sa pagpapa- 
bilis ng pagbagsak ng nakaupong 
rehimen. Hindi nito maibabagsak 
ang buong sistema ngunit 
palalawakin at patatatagin nito 
ang demokratiko at rebolusyo- 
naryong kilusang tuluy-tuloy na 
kikilos at lalaban sa naghaharing 
sistema hanggang sa tagumpay. 

Ang paglulunsad ng digmang 
bayan sa balangkas ng bagong 
demokratikong rebolusyon ang 
pinakamaaasahan at pinakaepek- 
tibong paraan ng paglutas sa kri- 
sis. Sa tagumpay lamang nito 
maipatutupad ang mga batayang 
patakarang magwawakas sa 
paghahari ng imperyalismong US 
at ng lokal na malalaking bu- 
rukrata-kapitalista at pangi- 


noong maylupa sa bansa. ABI 


Bayan 
Taon XXXV Blg. 19 Oktubre 7, 2004 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Nilalaman 


r? MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Abusadong yunit ng AFP, pinarusahan ng BHB sa Cagayan 
MATINDING parusa ang iginawad ng Henry Abraham Command ng 
Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Cagayan sa abusadong 17th IB ni- 
tong Setyembre 30. Ayon sa pahayag ni Salvador del Pueblo, taga- 
pagsalita ng National Democratic Front sa Northeastern Luzon, pitong 
tropa ng kaaway ang namatay at anim ang nasugatan sa pananambang 
na inilunsad ng mga Pulang mandirigma sa Sityo Ladac, Caruppian, 
Baggao. Nakasamsam ang BHB ng dalawang M14, dalawang M16, mga 
kagamitang pangkomunikasyon at iba pang gamit pandigma at mga 
dokumentong may mataas na halaga sa paniktik. 

Ang mga inambus na tropa ay kabilang sa laking-brigadang Opera- 
tion Phantom na tatlong buwan nang naglulunsad ng strike operations 
sa mga bayan ng Baggao, Gattaran at Alcala. 

Malaon nang hinihiling ng masa na parusahan ang 17th IB dahil 
sangkot ito sa mga kaso ng pananalbeyds, panunupil at pananakot sa 
mga magsasaka, sapilitang pagpapagiya sa mga menor de edad sa mga 
operasyong militar, pamiminsala sa mga sakahan at pagnanakaw ng 
mga alagang hayop ng mga magsasaka. 

Pagkatapos ng labanan, nilapatan ng BHB ng paunang lunas ang 
mga sugatang tropa ng kaaway na sumuko o nasukol na at wala nang 
kakayahang lumaban. 


Mga sundalo, tinambangan sa Zamboanga Sibuguey 
TATLONG elemento ng 38th Special Forces Company ng Philippine Army 
ang namatay nang ambusin sila ng isang yunit ng Wilson Feliciano 
Command ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Western Mindanao 
noong Setyembre 29. Inilunsad ang ambus sa Barangay Peñaranda, 
Kabasalan, Zamboanga Sibuguey. Kabilang ang mga sundalo sa 13- 
kataong iskwad na nagpapatrulya bandang alas-8 ng umaga. Di rin ma- 
bilang ang dami ng mga sugatang kaaway samantalang wala ni isang 
kaswalting natamo ang BHB. 

Ayon sa pahayag ni Ismael Marte, tagapagsalita ng PKP-BHB sa re- 
hiyon, umabot hanggang 9:15 ng 
umaga ang labanan na naganap 
malapit lang sa isang detatsment 
ng AFP. Ang mga inambus na tropa 


Editoryal 


Mga taktikal na opensiba 

Tabara, kriminal 

at kontra-rebolusyonaryo 
Pasistang dahas at panlilinlang, 
katambal ng pagmimina sa Samar 
Malawalang tanggalan sa Hacienda 
Luisita, nilalabanan 

Laganap na gutom 

GSIS: Patalsikin si Winston Garcia 
Pagbabayaran ni Bush 

ang gera sa Iraq 

Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


ay kabilang din sa maneuver force 
ng 102nd Infantry Brigade. 

Isang patay at isang sugatan 
lamang ang inaming kaswalti ng 
102nd Bde. Subalit pinagkakanyon 
naman ang mga komunidad ng 
mga sibilyan sa bulubunduking ba- 
hagi ng Barangay Diampak na 
pinaniniwalaan nilang balwarte ng 
BHB. 

Mariing binatikos ni Marte ang 
panganganyon bilang lantarang 
paglabag sa CARHRIHL at mga 
pandaigdigang alituntunin ng dig- 
ma. JAB] 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2004 


Detenidong gerilya, 
iniligtas ng BHB 
MATAGUMPAY na nailigtas ng Ka Pa- 
king Guimbaolibot Red Partisan 
Brigade ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) si Jordan Donillo (Ka Jovan) sa 
isang 10-minutong operasyon noong 
Setyembre 30, bandang alas-8:30 ng 
umaga sa Km. 74, Mawab, Compostela 

Valley. 

Si Ka Jovan, kasama ang apat 
pang detenido ay lulan ng sasakyan 
ng Bureau of Jail Management and 
Penology (BJMP) na patungong bayan 
ng Nabunturan at gwardyado ng apat 
na tauhan ng PNP/BJMP nang ilunsad 
ang operasyong pagliligtas. 

Pinahinto ng mga Pulang parti- 
sano ang sasakyan at nang hindi ito 
tumigil ay napilitan silang paputukan 
ito. Nasugatan ang mga gwardya at 
nakumpiskahan sila ng tatlong pis- 
tolang 9 mm, isang .45, isang shot- 
gun at isang radyong VHF. 

Patakaran at praktika ng BHB ang 
paghahanap at pagsagpang sa anu- 
mang pagkakataon para mailigtas ang 
sinumang kasama mula sa mga 
manonortyur at mamamatay-taong 
militar at mula sa bulok na sistema ng 
hustisyang kontrolado ng mga 
reaksyunaryo. Kaiba ito sa patakaran 
ng AFP at PNP na nagpapahalaga 
lamang sa kapakanan ng nabibihag na 
upisyal at nagpapabaya sa iba pa. 

Para pagtakpan ang kanilang 
kahihiyan, inimbento ng PNP ang 
kwento na dinukot umano ng BHB si 
Ka Jovan upang iharap siya sa paglili- 
tis dahil sa pagbibigay niya umano ng 
mahalagang impormasyon sa kaaway. 

Samantala, sa kaugnay na balita, 
sinalakay ng isang platun ng BHB- 
noong gabi ng Setyembre 19 ang 
Magdum Wood Corp. Industry sa San 
Isidro, Davao Oriental at nakakumpis- 
ka ng ilang malalakas na armas. 
Noong araw ding iyon, nireyd ng 
isang yunit ng BHB ang detatsment 
ng PNP sa Pantukan, Compostela Val- 
ley kung saan napatay ang isang 
pulis. [AB] 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2004 


Arturo Tabara, 
pusakal na kriminal 
at kontra-rebolusyonaryo 


i Arturo Tabara, pusakal na kriminal at kontra-rebolusyonaryo, 
S: nakatakdang arestuhin ng isang espesyal na yunit ng Bagong 

Hukbong Bayan (BHB) noong Setyembre 26 sa Quezon City alin- 
sunod sa kautusan ng espesyal na hukumang bayan. Subalit dahil ar- 
mado at nanlaban si Tabara, napilitang makipaglaban ang arresting 
unit ng BHB. Napatay sa engkwentrong ito si Tabara. Napatay din ang 
kasama niyang si Stephen Ong, na armado at nagtangkang magtang- 


gol kay Tabara. 

Ang espesyal na hukumang 
bayan ay binuo kamakailan 
upang litisin 
ang mga ka- 
song krimi- M 
nal na naka- H 
sampa laban | 
kay Tabara, 
pinuno ng 
bandido at 
paramilitar 
na gru- 7 
pong 


CAFGU-RPA-ABB. Si Tabara ay ipi- 
nadadakip ng espesyal na 
hukumang bayan upang harapin 
ang mga kriminal na kasong 
nakasampa laban sa kanya. 
Sadyang napakahaba na ng 
listahan ng mga kaso ni Tabara 
laban sa mamamayan at rebo- 
lusyonaryong kilusan, laluna mu- 
la nang itiwalag siya sa Partido 
noong 1992. Kabilang sa mga 
iniharap laban kay Tabara ay ang 


pag-uutos ng pagholdap sa isang 
bangko sa Maninihon, Bayawan 
City, Negros Oriental noong Mayo 
8, 2002 na ikinamatay ng apat na 
empleyado ng bangko. Ayon sa 
nakasampang reklamo, mismong 
si Tabara ang 
7 nag-utos sa 
VA mga tauhan 
ng CAFGU-RPA- 
ABB na isagawa 
A ang panghohol- 
dap na ito. 
Noong Agosto 
003, may mga isinam- 
pa ring reklamo ng 
paglabag sa karapatang-tao 
laban kay Tabara ang mama- 
mayan ng Panay. Nakadokumen- 
to ang iba't ibang mga kaso ng 
pananakot, pangingikil, 


KA sapilitang rekrutment 
AB sa CAFGU at iligal na 


pagtotroso. Pinanga- 
lanan din sa naturang reklamo 
ang grupo nina Demetrio Capilas- 
tique (Hugo) at Rufino Cadugo 
(Rocky) ng CAFGU-RPA-ABB, na 
kapwa mga asset din ng Military 
Intelligence Group. 

Pinangalanan din si Tabara sa 
mga reklamo ng panggigipit sa 
mamamayan ng mga tauhan ng 
CAFGU-RPA-ABB na nagsasagawa 
ng mga tsekpoynt at mga ma- 
paminsalang operasyong militar 
sa maraming lugar sa Panay 

3 


kasama ang Philippine Army. Inire- 
reklamo na ang mga operasyong ito 
ay tuwirang awtorisado ni Tabara at 
bahagi ng kasunduan sa pagitan ng 
gubyernong Arroyo at ng CAFGU- 
RPA-ABB. 

May nakasampa ring mga kaso 
ng armadong pangingikil laban kay 
Tabara. Sa mga reklamong naka- 
harap sa espesyal na hukumang 
bayan, si Tabara ay nagbigay ng 
tuwirang kautusan sa CAFGU-RPA- 
ABB na kumulekta ng hindi bababa 
sa P1,200 kada buwan sa bawat 
barangay na saklaw ng kanilang op- 
erasyon. Saklaw din ng ganitong 
kautusan ang paniningil sa bawat 
byahe ng mga magtotroso sa Panay. 

Si Tabara ay inirereklamo ding 
nagpagamit sa CAFGU-RPA-ABB bi- 
lang mga bayarang maton sa mga 
demolisyon sa Boracay Island, 
Malay, Aklan laban sa mga marali- 
tang namamahay doon. May 
reklamo rin laban kay Tabara sa 
pagpapagamit niya ng kanyang mga 
armadong tauhan bilang mga ba- 
yarang mamamatay-tao at goons sa 
malalaking pulitiko at negosyante 
sa Negros at Panay tulad nina Edu- 


ardo "Danding" Cojuangco, Gov. 
George Arnaiz ng Negros Oriental, 
Nene de la Cruz, dating alkalde ng 
Don Salvador Benedicto, Negros Oc- 
cidental, Mayor Santiago Barcelon, 
Jr. ng Escalante, Negros Occidental 
at kay Congressman Ignacio Arroyo, 
bayaw ni Gloria Arroyo. 

Ayon sa mga dokumentong 
hawak ng espesyal na hukumang 
bayan, pinagamit ni Tabara ang 
CAFGU-RPA-ABB kay Cojuangco sa 
paghahasik ng terorismo at pa- 
nunupil laban sa mga magsasaka sa 
malalawak na plantasyon ng mang- 
ga, cassava at mais sa Negros. 

Inirereklamo rin si Tabara na 
nagbigay awtorisasyon sa kanyang 
mga tropa na patayin ang 70- 
taong-gulang na si Pedro Trabajador 
(Tay Pedring) noong Marso 1, 2002 
habang papauwi sa Sityo Tanquinto, 
Barangay Mabini, Escalante City. Si 
Trabajador ay myembro ng National 
Federation of Sugar Workers na ak- 
tibong lumalaban sa malawakang 
pang-aagaw ng kampong Cojuangco 
sa lupa ng mga magsasaka sa lugar 
para sa pinalalawak nitong planta- 
syon ng kamoteng kahoy at mais. 


Bukod sa Negros at Panay, ini- 
imbestigahan din ang mga reklamo 
na binibigyan ng armadong pro- 
teksyon ni Tabara ang Red Vigi- 
lantes Group, isang sindikato ng ili- 
gal na droga, kidnap-for-ransom at 
iba pang gawaing gangster sa Nue- 
va Ecija. 

Nakaharap din sa espesyal na 
hukumang bayan ang napakaraming 
reklamo ng mga gawaing kriminal at 
gangster laban kay Tabara noong 
siya'y nakapaloob pa sa rebolusy- 
onaryong kilusan. Tampok sa mga 
ito ang pagnanakaw ng mahigit P15 
milyon noong 1990. Ayon sa 
imbestigasyon, ang perang ito ay 
nasa pangangalaga ng isang kaibi- 
gang tinyente-koronel ng AFP at 
kasalukuyang nakadeposito sa US. 

Nakasampa rin sa espesyal na 
hukumang bayan ang reklamo ng 
pagkidnap kay Roger Florete, may- 
ari at presidente ng Bombo Radyo- 
Philippines, noong 1989 sa Iloilo 
City. Ang pagkidnap kay Florete ay 
isinagawa ni Tabara kasabwat ni 
Romulo Kintanar. Nagbayad ng P15 
milyon si Florete bago siya 
pinalaya. JAB 


Ang tambalan ni Tabara at ng reaksyunaryong rehimen 


i Tabara ang tagapangulo ng 

kontra-komunistang RPMP-RPA. 
Itinatag niya ito makaraan siyang 
itiwalag sa Partido noong 1992 
dahil sa kanyang mga kriminal na 
pananagutan laban sa Partido at 
rebolusyonaryong kilusan. 

Noong 1997, nagsanib sila ng 
pwersa ng ABB ni Nilo dela Cruz 
(alyas Sergio Romero) sa layuning 
labanan ang BHB at para sa pagpa- 
patuloy ng kanilang kriminal na 
gawain. 

Tuwiran itong sinusuportahan 
at pinopondohan ng rehimeng Ar- 
royo at inaarmasan ng AFP. Nag- 
sisilbi itong private army ni Eduar- 
do "Danding" Cojuangco at iba 
pang malalaking asendero sa Neg- 


4 


ros. Nakipagkasundo ito noong 
Disyembre 2000 sa rehimeng Estra- 
da at sa rehimeng Arroyo noong Pe- 
brero 2001. 

Ang tambalang Tabara-dela 
Cruz, suportado ng kriminal na 
sindikato ni Panfilo Lacson, dating 
hepe ng Philippine National Police, 
ang nasa likod ng pagpatay kay 
Filemon "Popoy" Lagman noong 
Pebrero 2001. Pinag-awayan nila 
ang P400 milyong suhol kay Lag- 
man ng Public Estates Authority 
(PEA)-Amari para sa pagpapalayas 
sa libu-libong pamilyang maralita 


mula sa Freedom Island sa 
Paranaque. 

Noong Pebrero 2001, sa 
pinirmahang "clarification docu- 


ment" nina Tabara at ng rehimeng 
Arroyo, tinurang "espesyal na mil- 
isya" ang RPA-ABB at nakipagkoor- 
dina ito sa AFP sa mga operasyon 
laban sa BHB. Para rito, pumayag 
ang rehimeng Arroyo na mag-isyu 
ng malalakas na armas sa RPA-ABB. 
Kalaunan, nakilala na ito bilang 
"CAFGU-RPA" sa ilalim ng 3rd In- 
fantry Division ng AFP. 

Bunga ng sabwatang ito, aktibo 
ang papel ng RPA-ABB sa pag- 
paslang sa mga kadre at kasapi ng 
Partido at BHB at sa malawakang 
dislokasyon “at kahirapan ng 
masang magsasaka bunga ng mga 
operasyong militar na inilulunsad 
ng mga pinagsanib na pwersa ng 
RPA-ABB at AFP. JAB] 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2004 


Pasistang dahas at panlilinlang, katambal 
ng imperyalistang pagmimina sa Samar 


ula noong Hulyo, nag-ibayo 
M militarisasyon sa mga 

bayan ng San Jose de Buan, 
San Jorge, Matuguinao, Oras, 
Paranas, Can-avid, Motiong, Ji- 
abong, Dolores at Maslog sa isla 
ng Samar. Ang huling apat na 
bayan ang may pinakamarami 
ring kaso ng paglabag sa kara) 
patang-tao ng mga magsasaka. 
Dito rin ang konsentrasyon ng mga 
pinaplanong operasyong pagmimi- 
na sa isla. 


Mismong ang Armed Forces of 


the Philippines ang umaamin na 
ang matitinding operasyong militar 
ay clearing operations para sa mga 
binabalak na “proyektong pang- 
kaunlaran” na walang iba kundi 
ang malawakang pagmimina sa isla 
na pangungunahan ng mga im- 
peryalistang korporasyon. 

Nagsimula na ang aktibong ek- 
plorasyon sa pagmimina ng Bauxite 
Resources, Inc., (BRI) at Alumina 
Mining of the Phil., Inc. (AMPT). 
Samantala, may 16 pang kumpan- 
yang naghihintay na lamang na 
maaprubahan ang kanilang aplika- 
syong magsagawa rin ng ekplora- 
syon. Oras na maaprubahan ang la- 
hat ng ito, sasaklaw ng 86,700 ek- 
tarya ang kanilang operasyon. 

Noong 2003, mayroon ding 30 
kumpanyang naghapag ng ap- 
likasyon para magmina sa 97,256 
ektarya sa Leyte. 

Saklaw ng BRI ang San Jose de 
Buan, Matuguinao, San Jorge at 
Gandara samantalang saklaw na- 
man ng AMPI ang mga bayan ng 
Motiong, Hinabangan at Paranas, 
lahat sa Western Samar. 
Labindalawang libong ektarya ang 
kabuuang erya ng kanilang mga 
konsesyon. 

Pinag-iinteresan ng BRI, AMPI 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2004 


bw ang pinakamaya- „g 
6. a mang de- 


at iba pang aplikante 
ang bauxite na pinag- f 
mumulan ng mineral na M 
aluminum. Nasa Samar Pal 


K 


EANN 


SIm E sad 


posito 
ng bauxite 
di lamang sa 
Pilipinas 
kundi sa NG 
buong Asia. YN 
Mayroon di- 
tong 242 mil- 
yong tonelada at 
konsentrado ito sa 
kagubatan at kaiga- 
ngan (lugar ng matatalas na 
batong limestone) na nasa 
pusod ng Samar. Noong 2002, 
di bababa sa S21 bilyon ang kabu- 
uang halaga ng mga depositong 
ito, ayon sa konserbatibong pag- 
taya ng World Metal Statistics. Gi- 
nagamit ang aluminum sa paggawa 
ng mga eroplano, tren, kotse, 
barko, tangke at iba pang 
sasakyan, sa mga gamit sa paglulu- 
to, mga pyesa ng makina, kable ng 
kuryente at iba pa. 

Ngayon pa lamang ay nakikini- 
ta na ang pinsalang idudulot ng 
malawakang pagmimina sa isla. 
Una, isa sa karaniwang paraan ng 
pagmimina ng bauxite ay strip mi- 
ning o paghuhukay ng lupa (sa 
halip na paggawa ng tunnel) para 
abutin ang mineral na relatibong 
mababaw lang ang pagkakabaon. 


prang | di na kailanman maibabalik. 
N Mahirap na ring tubuan ng ha- 


ETA 


Wawasakin nito ang anumang nasa 
ibabaw tulad ng kaigangan, na hin- 


N laman ang anumang lugar 

À na dinaanan na ng strip 
A mining dahil nadadala sa 
B paghuhukay ang pinaka- 
j masustansyang 
bahagi ng 


> lupa. 
Saklaw 
din ng 
86,700 ek- 


taryang tina- 
target ng mga 
aplikante sa pagmimina ang 
headwaters o pinagmumulan 
ng 25 mayor na ilog sa Samar. 
Kapag nagkaproblema sa po- 
lusyon ang mga ito bunga ng 
mga itatapong nakalalasong 
basura ng mga minahan, 
apektado hindi lamang 
.. ang mga ilog kundi ang 
"N mga lagusan nito-- 
ang baybayin sa Pa- 

cific Ocean sa 
bg silangang bahagi 
ng isla, ang Samar Sea sa hilagang- 
silangan at ang Maqueda Bay sa 
timog-kanluran. Ang lahat ng ito 
ay mayor na mga pangisdaan sa 
Pilipinas at buong Asia. 

Bukod sa dahas ng militarisa- 
syon, ginagamit ng mga imperya- 
lista at reaksyunaryong estado ang 
mga grupo at programang umano'y 
nagmamalasakit at nagtatanggol sa 
kapaligiran, tulad ng Samar Island 
Biodiversity Project (SIBP) para ili- 
his ang atensyon ng mamamayan 
ng Samar sa mahahalagang isyu 
kaugnay ng imperyalistang pag- 
mimina. 

Ang SIBP ay programang iti- 
natag noong Hulyo 2001 ng De- 


5 


partment of Environment and Natural Re- 
sources (DENR) sa tulong ng iba't ibang 
dayuhang ahensya tulad ng USAID at Rocke- 
feller Group of Companies. Layunin umano ng 
SIBP na ipreserba ang 470,000 ektaryang 
kagubatan sa pinakasentro ng Samar na 
tinagurian nitong Samar Island National Park 
(SINP). Kapag naipatupad na ang SINP, 
palalayasin ang mamamayang nakatira at 
naghahanapbuhay sa naturang lugar, na 
sumasaklaw sa baha-bahagi ng 28 munisipali- 
dad sa tatlong prubinsya ng Samar. Ni walang 
programa o pondo ang SIBP para punuan ang 
pangangailangan sa kabuhayan ng daan- 
daang libo kataong mapalilikas ng proyekto. 
Subalit nang maghapag ng aplikasyon para sa 
Mineral Production Sharing Agreement (MPSA) 
ang BRI at AMPI noong Mayo 2002, inapruba- 
han ito ng DENR noong taon ding iyon at 
walang kaabug-abog na ipinwera sa ipepreser- 
bang kagubatan ang mga lugar na may 
pinakamatataas na konsentrasyon ng bauxite, 
kabilang na ang mga konsesyon ng BRI at 
AMPI. 

Walang ngipin ang SIBP na tutulan ang 
mga planong pagmimina at tahasan na rin 
itong inutusan ng reaksyunaryong gubyerno 
na huwag pakialaman ang naturang mga 
plano. 

Desidido ang bangkrap na rehimeng Arroyo 
na pag-ibayuhin ang pagmimina ng mga 
dayuhang korporasyon sa Pilipinas para may 
dagdag itong pwedeng mapagkunan ng pon- 
do. Kapalit nito ang sarisaring insentibo tulad 
ng mga tax holiday kung saan minimal lamang 
ang babayarang buwis ng mga kumpanya sa 
pagmimina sa loob ng hanggang 10 taon, 
karapatang magluwas ng 100% ng kanilang 
tubo at kapital: karapatan sa anumang tubig o 
trosong matatagpuan sa saklaw ng kanilang 
kunsesyon (water and timber rights): at kara- 
patang magpalayas sa sinumang naninirahan 
dito (easement rights). 

Dahas at panlilinlang ang magkatuwang 
na sandata ng rehimeng Arroyo laban sa ma- 
mamayan sa imbing pakana nitong isubasta 
ang pambansang patrimonya sa mga dayuhan. 
Sa Samar at iba pang bahagi ng bansa na 
kasalukuyan nang sinasalanta o napipinto ang 
pananalasa ng mga imperyalistang kumpanya 
sa pagmimina, walang ibang masusulingan 
ang mamamayan kundi ang mahigpit nilang 
pagkakaisa at puspusang paglaban. TAB 


6 


Tanggalan sa Hacienda 
Luisita, nilalabanan 


Hi 13 P 
b E Fr, d F 
A l i gp i Ki 
i i n i 
N d Ari H 
i b 
KK 
N fg s 
JAYA 3 3 


erye ng mga kilos-protesta ang isinalubong ng mga 
C anasagavan bukid sa di makatarungang malawakang 

tanggalan sa Hacienda Luisita, Inc. (HLI). Ayon sa 
Alyansa ng mga Manggagawang-Bukid sa Hacienda Luisita 
(AMBALA) at lokal na unyon dito, 327 manggagawang bukid 
ang sinipa sa trabaho noong Agosto 26. Ikinakatwiran ng 
HLI na nalugi umano ang kumpanya noong 2002 at 2003 
kung kaya kailangang tanggalin ang mga manggagawang 
bukid. 

Nauna nang tinanggal sa trabaho ang siyam na lider ng 
unyon. Isinagawa ang pagsipa sa mga lider ng unyon isang 
buwan bago ang nakatakdang CBA nitong Setyembre upang 
pahinain ang unyong haharap sa pag-uusap. 

Dinahas ng mga pulis at militar ang mga kilos-protestang 
isinagawa ng mga manggagawang bukid hinggil sa tang- 
galan. Tinirgas ng mga pulis ang mga nagrali noong Agosto 
27. Kinasuhan naman ng Central Azucarera de Tarlac (CAT), 
isa pang kumpanya ng mga Cojuangco, ng disturbance of 
public order, alarm and scandal, malicious mischief at trespass 
to property ang 22 kasapi ng unyon nang magsagawa ang 
mga ito ng kilos-protesta sa loob ng kumpanya noong Agos- 
to 30. Nakakatawa ang pagsasampa ng kasong trespassing sa 
mga manggagawang bukid na kunwa'y mga stockholder ng 
HLI ayon sa tusong pakanang Stock Distribution Option 
(SDO) at kung gayon ay mga may-ari ng kumpanya. 

Dagdag sa panggigipit sa mga manggagawang bukid ang 
deployment ng Yellow Army sa loob ng asyenda. Ang Yellow 
Army ay binubuo ng mga gwardya ng HLI na tumatayong pri- 
vate army ng mga Cojuangco. Hinaharas at tinatakot ng mga 
ito ang mga manggagawang bukid at kanilang mga pamilya, 
at nilalabag ang kanilang mga karapatang-tao. Bukod pa sa 
Yellow Army, nakatayo rin sa apat sa sampung barangay sa 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2004 


asyenda ang mga detatsment ng pulisya, 
militar at CAFGU na sangkot din sa paglabag 
sa karapatang-tao ng mga manggagawang 
bukid sa asyenda. 

Mula noong 1989, umabot na sa 1,009 
manggagawang bukid ang tinanggal sa tra- 
baho sa Hacienda Luisita. Bukod sa 
malawakang tanggalan, malaon nang di- 
naranas ng mga manggagawang bukid sa 
6,453 ektaryang Hacienda Luisita ang na- 
pakababang pasahod, pagbubuwag sa unyon 
at militarisasyon. Sa privilege speech noong 
Setyembre 6 ni Rep. Rafael Mariano ng 
Anakpawis, ipinahayag niyang tumatanggap 
ang mga manggagawang bukid sa Hacienda 
Luisita ng sahod-aliping P9 lamang bawat 
araw--malayung-malayo sa napakababa na 
ngang P280 minimum na sahod sa Central 
Luzon. 

Ang SDO na kinakasangkapan ng mga 
Cojuangco ay lalo lamang nagpatindi sa 
kahirapan ng mga manggagawang bukid sa 
Hacienda Luisita. Ayon sa SDO, sa halip na 
ipamahagi ang lupa sa manggagawang 
bukid, sapi lamang sa sakahan ang ipa- 
mamahagi sa kanila. Ayon sa SDO, stockhold- 
er ang mga manggagawang bukid ng 33% 
lamang ng HLI. Kontroladong-kontrolado pa 
rin ng malalaking panginoong maylupa tu- 
lad ng mga Cojuangco ang mga sakahan. 

Ipinatutupad rin ng pamilyang Cojuang- 
co ang patakarang “no work, no stocks, no 
dividends.” Kaugnay nito, pinagtatrabaho 
ang mga manggagawang bukid ng 80 araw 
lamang bawat taon. 

Isinusulong ngayon sa Kongreso ng mga 
kinatawan ng mga progresibong partidong 
Anakpawis at Gabriela ang pag-iimbestiga 
sa SDO sa Hacienda Luisita. 

Nagmartsa ang libu-libong mangga- 
gawang bukid noong Setyembre 15 at 16 
mula Hacienda Luisita at nagsagawa ng 
overnight vigil sa Ninoy Aquino Plazuela. 
Tumungo sila sa city hall at provincial capi- 
tol kinabukasan. Naglabas ng resolusyon 
ang provincial board ng Tarlac na sumusu- 
porta sa imbestigasyong isinusulong ng mga 
progresibong partido sa kongreso. Pinagpu- 
long din ng provincial board ang mga mang- 
gagawang bukid at maneydsment ng asyen- 
da, subalit hindi sumipot ang HLI at ang 
DAR kahit pa napakalapit lamang sa kapi- 
tolyo ang upisina ng DAR. [AB 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2004 


atagal nang nagdudumilat 
Mr katotohanan ang la- 

ganap na kagutuman at 
kataka-taka ang resulta ng sarbey 
ng Social Weather Station 
(SWS) na nagsasaad na a NG 
pitong pamilyang Pili- mo S 
pino ang nakaranas sa pi - 
nakaraang tatlong buwan (mula Hunyo hanggang Agosto) ng 
tatlong ulit ang bilang ng mga sumagot nito kung ikukumpara 
sa nakaraang taon. 

Ayon sa sarbey, pinakamarami ang bilang ng mga gutom at 
la Setyembre 2003. Pumapangalawa ang Metro Manila (15.7%) 
kung saan mahigit doble ang inilaki ng bilang ng mga gutom 
at maralita mula sa 7.3% noong isang taon. Samantala, 11.3% 
2003). Nagtala ng 13.3% ang Visayas, mula sa 4.3% noong 
isang taon. 

Kung tutuusin ay mas mataas pa rito ang aktwal na mga 
syon ng Pilipinas ang hindi kumikita nang sapat para masagot 
ang pinakabatayang mga pangangailangan nila sa buhay. 

Lumabas ang resulta ng sarbey sa panahong tuluy-tuloy ang 
batayang gastusin tulad ng bayad sa kuryente, tubig, LPG, gaas 
at pamasahe. 

Sa halip na harapin ang katotohanan na ang kanyang ma- 
siyang nagbubunsod ng pagkawasak ng mga produktibong 
pwersa, pagbagsak ng produksyon, pagkabaon sa depisit at 
utang, malawakang pagkalugi, at laganap na disempleyo, kara- 
royo ang sisi sa rebolusyonaryong armadong kilusan ng BHB at 
mamamayang Moro at sa mga panlabas na salik tulad ng bagyo 
at iba pang mga sakuna. 
bobong tugon tulad ng pamimigay sa mga maralita ng food 
coupons o mga papeles na maaaring ipagpalit sa mga tindahan 
para makakuha ng rasyon ng pagkain. Ito ay pansamantala at 
ding pangangailangan ng mamamayan. 

Magpapatuloy ang paglala ng kagutuman at karalitaan sa 
bansa hangga't hindi naitatatag ang isang sistemang tunay na 


karalitaan sa bansa. Kaya hindi na 
15.1% o isa sa bawat 
kahit isang pagkakataon na wala silang makain. Tumaas nang 
maralita sa Mindanao (23%). Tumaas ito nang apat na ulit mu- 
ang pigura para sa buong Luzon (tumaas mula 4.7% noong 
pigura. Ayon sa ibang estadistika, umaabot sa 70% ng popula- 
pagtaas ng presyo di lamang ng pagkain kundi ng iba pang 
ka-imperyalista at anti-mamamayang mga patakaran ang 
litaan at kagutuman, ibinubunton ng rehimeng Macapagal-Ar- 
Plano ng rehimen na magpatupad ng mga pakonswelo-de- 
pakitang-taong lunas lamang at hindi makasasapat sa matin- 
malaya, maunlad at mapagkalinga sa mamamayan. [AB] 


7 


Sigaw ng mga taga-GSIS: 


Patalsikin si Garcia! 


atuloy na iginigiit ng mga 
Pinsao ng Government 

Service Insurance System 
(GSIS) ang pagtatalsik kay Winston 
Garcia, presidente at general man- 
ager ng GSIS, dahil sa matinding 
katiwalian at pagkokopo niya ng 
malaking pakinabang mula sa pon- 
do nito. 

Kapit-tuko sa kanyang pusisyon 
si Garcia, sa kabila ng sunud-sunod 
na mga piket-raling isinasagawa ng 
mga empleyado sa pamumuno ng 
Kapisanan ng mga Manggagawa sa 
GSIS (KMG) sa harap ng pam- 
bansang tanggapan ng GSIS sa 
Maynila mula nitong huling linggo 
ng Setyembre. Sa utos ni Garcia, 
tinirgas at binombahan ng tubig 
ang mga nagpoprotesta noong Se- 
tyembre 28 na ikinasugat ng 20 
manggagawa. Pito sa kanila ang 
malubhang nasaktan. 

Gayon na lamang ang galit ng 
mga taga-GSIS dahil sa kabila ng 
ipinagmamalaki ni Garcia na kini- 
tang P40 bilyon ng GSIS mula sa 
kontribusyon ng 1.5 milyong 
myembro nito, hirap na hirap umu- 
tang at tumanggap ng benepisyo 
ang mga ordinaryong empleyado 
ng gubyerno. Masahol pa, iniutos 
ni Garcia na palakihin mula 99h 
tungong 12% ang sapilitang ki- 
nakaltas sa sweldo ng mga kawani 
ng gubyerno na hulog sa GSIS kahit 
walang ipinatutupad na pagtaas sa 
sweldo. 

Partikular na nagreklamo ang 
mga guro sa mga pampublikong 
paaralan, na bumubuo ng pinaka- 
malaking bilang ng mga myembro 
ng GSIS. Umaabot sa P12 bilyon 
ang kontribusyon ng 500,000 guro 
at iba pang kawaning nagtatrabaho 
sa mga pampublikong paaralan. Su- 
balit ginagamit ngayong sangkalan 
ng GSIS ang di maayos na 
pagkakatala ng kanilang mga ihi- 


8 


nulog na 
sa GSIS at 
mga hala- 
gang ibi- 
nayad na ni- 
la sa utang para À 
harangin ang pagpapau- / 
tang sa mga 
guro at 
n o n -][3- 
teaching 
personnel. 
Sa kabi- 
lang banda, 2 a 
noong Nob- 
yembre 2003, 4? A 
nakakuha ng --/ @ “4 


i= P pi 
P11 milyong utang i g A E 
ie kakahalaga ng P45.4 


para sa pabahay si Garcia "| 
pagkatapos lamang ng 
dalawang araw. 

Sa unang 10 buwan pa lamang 
ng kanyang pag-upo sa GSIS, 
humingi na siya ng mga cash ad- 
vance na nagkakahalagang P5.25 
milyon, at hanggang ngayon ay 
wala pa siyang isinusumiteng pali- 
wanag kung papaano at saan ito 
ginastos. Mula Setyembre 2003 
hanggang Hulyo 2004, nagpaluwal 
din ng P6.9 milyon si Garcia para 
sa “sarisaring gastusin.” 

Nabunyag ang mga kwestyu- 
nableng proyektong pinaggagami- 
tan ni Garcia ng pondong nagmula 
sa pinaghirapan ng mga ordinar- 
yong kawani. Isang halimbawa ang 
pag-apruba ni Garcia ng proyekto 
para sa computerization ng mga 
operasyon ng GSIS sa halagang 
P700 milyon samantalang pwedeng 
ipatupad ang naturang proyekto sa 
halagang P40 milyon lamang. 

Gumagastos din si Garcia ng 
P300,000 buwan-buwan para sa 
mga patalastas para sa GSIS at 
P200,000 buwan-buwan bilang 
pambayad sa personal niyang mga 
abugado. 


Inaprubahan ni Garcia 
ang pagpapautang sa Public 
. Estates Authority ng P1 
į bilyon: ang paggastos ng 
J P611.8 milyon para bumili 
ng lupa sa London para sa 
embahada ng 
IN Pilipinas 
NAA doon; at 


g3 ling paint- 


ing tu- 
“Mad ng 
Parisian 


% Life ni Juan 
Luna na nag- 


milyon. 

Pinakahuling anomalyang na- 
bunyag ang pagpabor ni Garcia sa 
Union Bank, na pag-aari ng mga 
Ayala, bilang depositohan ng bi- 
lyun-bilyong pondo ng GSIS. Ang 
mga Ayala ay kilalang mga tagasu- 
porta ng naghaharing paksyong Ar- 
royo. 

Hindi basta-basta bibitawan ni 
Arroyo si Garcia. Kabilang si Garcia 
sa isang makapangyarihang angkan 
ng mga pulitiko sa Cebu, na nagka- 
roon ng malaking papel sa 
pagkakakuha umano ni Arroyo ng 
milyong boto mula sa prubinsyang 
iyon at naging susi sa pagkaka- 
panalo niya umano sa eleksyon. Sa 
gayon, ang patuloy na pagpapa- 
natili ni Garcia sa poder ay bahagi 
ng pagbabayad ni Arroyo ng utang 
na loob sa mga Garcia. 

Natatakot din si Arroyo na kung 
patatalsikin niya si Garcia, ibubun- 
yag nito ang pagkakasangkot ni Ar- 
royo at ng mga taong malapit sa 
kanya sa kwestyunable at maano- 
malyang mga transaksyon na ki- 
nasasangkutan ni Garcia at ng 
GSIS. JAB] 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2004 


Pagbabayaran ng rehimeng Bush ang 
pananalakay at pananakop nito sa Iraq 


alang batayan, iligal at 
W mi ang pananalakay at 
pananakop ng imperyalis- 


tang US sa Iraq. Muli na naman 
itong nabigyang-diin sa harap ng 
nahuhuli ngunit walang paliguy- 
ligoy na mga pahayag ng pagtutol 
ng United Nations, mga personali- 
dad at mga bansa na nooy 
nanahimik kung hindi man sumu- 
porta sa pananalakay ng US sa 
Iraq. 

Sa harap nito, hindi humingi 
ng paumanhin ni umamin ang tu- 
tang rehimeng Arroyo sa pagkaka- 
mali nitong suportahan ang isang 
gerang pumatay at puminsala ng 
milyun-milyong sibilyan at sumira 
sa buhay at kabuhayan ng isang 
nagsasariling bansa. 

Mahigit isang taon na ang 
nakararaan mula nang salakayin ng 
US ang Iraq. Bago pa man bu- 
magsak ang unang bomba, tampok 
na ang matinding pagtutol ng na- 
pakaraming bansa at mamamayan 
dito. Nitong Setyembre 6, pinal 
nang idineklara ng US weapons in- 
spection team na walang weapons 
of mass destruction ang Iraq noong 
2003 at na "nagkamali ang mga 
tekniko sa pagtukoy ng mga 
ebidensya at humalaw sila ng mga 
maling kongklusyon". Bago ito, 
idineklara na ng UN na iligal at 
unilateral ang ginawang pagsala- 
kay sa Iraq. Maging si Tony Blair, 
prime minister ng United Kingdom 
at pinakamasugid na tagasuporta 
ni Bush sa pananalakay sa Iraq ay 
umaming hindi naging sapat ang 
mga batayan ng pagsugod nila sa 
Iraq. 

Sa loob ng US, patuloy na na- 
didiin ang kasibaan ng mga 
monopolyong korporasyon, mga 
korporasyon ng langis at ng padri- 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2004 


no ng mga ito na 
si Bush bilang 
pangunahing 
dahilan ng pana- 
nalakay at pana- 
nakop ng Iraq. | 
Makailang beses 
nang napasinu- 


ngalingan ang 
mahinang pag- 
dadahilan ni 
Bush na may- 


roong weapons 
of mass destruc- 
tion ang Iraq, na 
kinakanlong nito 
si Osama bin 
Laden at iba 
pang operatiba ng Al Qaeda, na si 
Saddam Hussein ay demonyong 
nagkatawang-tao at iba pa. 

Lumalakas ang disgusto ng ma- 
mamayang Amerikano sa papala- 
king bilang ng mga napapatay at 
nasusugatang mga sundalo, litaw 
na mga kapalpakan ng kanilang 
sistema ng paniktik at kaliwa't 
kanang pagsisinungaling ng rehi- 
meng Bush. Hindi na rin maitago 
ng rehimen ang bangis at dahas ng 
pananakop nito sa Iraq. Habang 
tumatagal, lalong nagiging malupit 
ang mga pamamaraan at taktika ng 
mga naiipit 8 na pwersang 
Amerikano sa Iraq. Lalo naman ni- 
tong pinag-aalab ang galit at 
pagkasuklam ng mamamayang 
Iraqi sa kanila. 

Ang tanging pumipigil sa ma- 
mamayang Amerikano na ibasura 
ang rehimeng Bush at ang mga ul- 
tra-Kanang patakaran nito ay ang 
paninindak at nilikha nitong takot 
kaugnay ng diumano'y palagiang 
nakaambang pagsalakay ng mga 
terorista sa US. Kung lalabanan ito 
ng mas maraming mamamayang 


Amerikano, 
ang rehimeng Bush sa darating na 


maaaring maibasura 


eleksyon. Maaaring sa eleksyon 
mapatampok ng mamamayan ang 
kanilang pagtutol at pagkundena 
sa imperyalistang pananakop sa 
Iraq. Maihahalintulad ito sa uma- 
lingawngaw na pagkatalo ng rehi- 
meng Aznar ng Spain noong 
nakaraang taon nang ibasura ng 
mamamayang Spanish si Jose Maria 
Aznar at ang partido nito sa 
eleksyon. Isang araw bago ang 
eleksyon, binomba ng al Qaeda ang 
ilang tren sa Madrid bilang pagpa- 
pakita ng pagtutol sa pagsuporta 
ni Aznar sa gera ni Bush. 

Habang papalapit ang eleksyon 
sa US, marami pang kasinungali- 
ngan ang mabubunyag at tatam- 
pok. Masusubok ang rehimeng 
Bush at malalagay sa alanganin 
ang pagpapatuloy ng paghahari ni- 
to. At habang nahaharap ito sa 
kawalang-katiyakan, nanganganib 
na mawala ang sinasandalang pa- 
der ng mabubuway na mga tutang 
rehimen nito katulad ng rehimeng 
Arroyo. [AB 


9 


Patung-patong 
na kaswalti ng US sa Iraq 


mabot na sa 1,055 sundalong Amerikano ang 

namamatay sa Iraq mula nang magsimula ang 
gera noong Marso 2003 hanggang Oktubre 4 ngayong 
taon, ayon sa Pentagon. Umaabot na rin sa 7,245 
ang sugatan doon pagsapit ng Setyembre 15. 

Di pa kabilang dito ang aabot sa 16,765 sundalo 
na pinalikas dahil sa sarisaring sakit. Hindi sila ini- 
uulat ng Pentagon bilang mga kaswalti dahil wala 
raw direktang kinalaman sa kombat ang kanilang 
mga karamdaman. Kabilang dito ang 5,375 na nagka- 
roon ng diperensya sa pag-iisip. Ayon sa isang pag- 
aaral ng militar sa lumabas sa New England Journal 
of Medicine noong Hulyo, aabot sa 16% ng mga sun- 
dalong nanggaling sa Iraq ang maaaring dumanas ng 
major depression, generalized anxiety o kaya post- 
traumatic stress disorder at iba pang mga sikolohikal 
na karamdaman. 

Noong Agosto, umabot sa 87 ang abereyds na bi- 
lang bawat araw ng mga atake laban sa mga pwersa 
ng US--ang pinakamataas na pigura mula nang i- 
anunsyo noong Mayo 2003 ni Presidente George W. 
Bush ng US ang katapusan umano ng gera sa Iraq. 
Mula nitong Hulyo, palawak na rin nang palawak ang 
eryang pinangyayarihan ng mga atakeng ito. 

Nitong Setyembre, sunud-sunod na mga pam- 
bobomba at pang-aambus ang inilunsad ng mga ge- 
rilyang Iraqi. Isang halimbawa lang dito ang suicide 
bombing noong kalagitnaan ng Setyembre na tumar- 
get sa dalawang sasakyang may lulang mga sunda- 
long Amerikano. Pitong tropa ng US ang namatay. 

Tanda ng kanilang desperasyon, buong bangis 
namang sumasalakay ang mga sundalong Amerikano, 
laluna sa mga bayan ng Fallujah, Ar Ramadi, 
Baqubah at Samarra dahil itinuturing itong balwarte 
ng mga gerilyang Iraqi. 

Sa Fallujah, di bababa sa 11 katao ang namatay 
sa dalawang airstrike na inilunsad ng mga tropang 
Amerikano nitong Oktubre 4. Sa unang airstrike, 
siyam na tao ang namatay, kabilang ang tatlong 
babae at apat na bata. Labindalawa rin ang nasuga- 
tan, kabilang ang anim na babae at tatlong bata. 
Dalawa pang tao ang namatay sa ikalawang airstrike. 

Sa Samarrah, 70 katao na ang namamatay mula 
nang sumiklab ang matinding labanan noong Ok- 
tubre 3. Karamihan ng mga namatay ay mga ordi- 
naryong sibilyan. Dalawampu't tatlo sa kanila ay mga 
bata at 18 ang kababaihan. [AB] 


10 


N BALITA | 


Di bayad na “cash advances” ni Arroyo, 
tinuligsa 


TINULIGSA ni Rep. Crispin Beltran ng Anakpawis 
ang iskandalosong laki ng mga “cash advance” ni 
Gloria Macapagal-Arroyo na hindi pa naipapali- 
wanag hanggang ngayon kung saan at paano na- 
gastos. Batay sa ulat ng Commission on Audit 
(COA), ang Office of the President ay mayroong 
P626 milyong unliquidated cash advances mula 
2001 hanggang 2003. Lampas ito sa rekord ng al- 
inmang pangulo ng bansa mula kay Ferdinand 
Marcos hanggang kay Joseph Estrada at di hamak 
na mas malaki kaysa sa pinagsama-samang unlig- 
uidated cash advances ng lahat ng dating presi- 
dente mula 1965. 

Ayon sa ulat ng COA, ang kabuuang unliqui- 
dated cash advances ng mga dating presidente ay 
umaabot lamang sa P159 milyon: Marcos, P41 
milyon: Corazon Aquino, P11 milyon: Fidel 
Ramos, P55 milyon: at Joseph Estrada, P50 mily- 
on. 


Mga upisyal ng Davao City, 
tutol sa panibagong Balikatan 


KOLEKTIBONG nagpahayag ng kanilang pagtutol 
sa panibagong Balikatan ang 133 sa 180 kapitan 
ng barangay sa tatlong distrito ng Davao City 
noong Setyembre 22. Inihapag nila ang kanilang 
manipesto ng pagtutol sa Sangguniang Panlun- 
sod. 

Ang gayong kauna-unahang pagpapahayag ng 
mga lokal na upisyal laban sa Balikatan ay 
sinaksihan ni Ret. Capt. (PN) Danilo Vizmanos, 
convenor US Troops Out Now at Junk VFA. 

Ayon sa mga lokal na upisyal, ang mga sun- 
dalong Amerikano ay maghahasik lamang ng gu- 
lo at mag-uudyok ng mga protesta at teroristang 
atake. Anila, walang silbi sa mamamayan ang 
pinagsanib na pagsasanay-militar ng US at Pilip- 
inas. 

Balak na ilunsad ang Balikatan sa mabundok 
na Marilog district ng Davao City sa susunod na 
taon. Lalahok dito ang 4,000 sundalong 
Amerikano at Pilipino at tatagal ito nang tatlo 
hanggang apat na linggo. 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2004 


AN ANG 


AYAN 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXV Blg. 19 
Oktubre 7, 2004 
www.philippinerevolution.org 


Paiigtingin ng Bagong Hukbong Bayan 
ang mga armadong opensiba 


tugon ng BHB sa mahigpit na 
kahilingan ng mamamayan na 
parusahan ang rehimeng Arroyo. 

Mismong ang rehi- 
meng US-Arroyo 
ang nagtutulak 
sa mamamayan 
sa landas ng re- 
bolusyon. Walang 
hangganan ang pag- 


Bayan (BHB) ang paparaming 

mga armadong opensiba laban 
sa rehimeng US-Arroyo. Ito ang 
sagot ng BHB sa panawagan ng 
Komite Sentral na paigtingin ang 
armadong rebolusyon bilang tu- EO pA 
gon sa walang kapantay na kri- a 
sis na kinasasad- 
lakan ngayon 


Tanan ng Bagong Hukbong 


ng bansa. f papakatuta nito sa 
Ito i imperyalismong US. 
ang Masugid nitong ipina- 


tutupad ang pinaka- 
masasahol na pata- 
karan ng libe- 
Ned ralisasyon, 
UN pribatisa- 
syon at 
N deregu- 


Arturo Tabara, pusakal 
na kriminal at kontra- 
rebolusyonaryo 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


katambal ng 


PAHINA 3 


Dahas at panlilinlang, 


Kasabwat ito ng malalaking 
dayuhang korporasyon na tuluy- 
tuloy na pumipiga ng supertubo 
mula sa naghihirap na mama- 
mayan. Inilalantad nito ang sari- 
ling baho at kabulukan sa walang 
tigil na girian sa kanilang hanay at 
serye ng nabubunyag na mga 
anomalya at kurakutan. Hangal ni- 
tong sinusuportahan ang imperya- 
listang agresyon at bukambibig ni- 
to ang litanyang “gera kontra- 
terorismo” ng US upang bigyang- 
katwiran ang pasistang pananala- 
kay nito sa mamamayan at im- 
bitahin ang panghihimasok ng US 
sa bansa. 

Tiyak ang paglakas ng kilusang 
masa ng mamamayang wala nang 
masusulingan kundi ang kumilos 
at lumaban. Yayanigin nito sa 
kaibuturan ang dati nang mabu- 
way na paghahari ng rehimeng US- 
Arroyo. Kasabay nito, maglulunsad 
ng paparami, papatindi at mas 
madalas na mga taktikal na 
opensiba ang BHB bilang suporta 


s sa paghihiwalay at pagpapabagsak 


ng rehimen. 
Palalawakin at paiigtingin nito 
ang pakikidigmang gerilya upang 


Ñ abutin ang mas maraming distrito 
Vo 


Pagbabayaran ni Bush 
ang gera sa Iraq 


pagmimina sa Samar 
PAHINA 5 


PAHINA 9 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapusyaw 
ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag sa 
paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


a) Sa print dialog, i-check ang Print as image 

b) Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
k) I-click ang Properties 

d) I-click ang Advanced 

e) Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa panugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


